HYMNAU I'W CANU 


. ANGLADD DR. |DRIS DAVIES, 


YG'TER TO, 


Ay YN UNOL A'I 


ff. 


DDYMUNIAD, 


DYDD LLUN, IONAWR YR” 2il, 1888. 





Ton—Yr Hen Ganfed. 


] 
M^ cara i'r byd a'i wagedd mwy? 
Hyd angau' n brin y deuant hwy/; 
89.. Gwell imi garu'r Ffrynd a ddaw 
Yn angau 'maflyd yn fy llaw. ? 
v 
| 


Ton—S$t. Garmon. A 


J 
G WEL uwchlaw cymylau amser, 
OU! fy, enaid, gwelytir , / 
Lle mae'r awel fyth yn dyner nf 
Lle mae'r wybrên fytlì yn glir; Ŷ 
Hapus dyrfa ^^ 
Sydd yn nofio yn ei hedd. 


Ton—Cyfamod. 


O FRYNIAU Caersalem cir gweled 
Holl daith yr anialwolì 1 gyd , 
Pryd hyn y daw troion yr yrfa 
. Yn felus i lanw ein bryd 
Cawn edrych ar stormydd, &c ofnau, 
Ac angau dychrynllyd, a'r bedd, 
A ninau'n ddiangol o'u cymlu, 


. Yn nofio mewn cariad a hedd. 
o 5 


j 
; 
i 


Ton—Eifionydd. 


(OF f'enaid, cyn it dreulio 
D' oriau gwerthfawr yn y byd, 
CyniU hedeg ffwrdd oddi yma, 
(P'una gest ti 'r  ygeor drud ? 








Yn mha ardal bydd dy lety ? 
Fath bryd hyny fydd dy wedd ? 

P' un ai llawen ai cystuddiol 
Fyddi 'r ochor draw i'r bedd ? 


Mae 'nghyfeillion wedi myned 
Draw yn lluoedd o fy mlaen, 
Rhai fu'n teithio dyffryn Bacca 
Gydamii Salem lan ; 
Ymy dyffryn tywyll, garw, 
Ffŷdd i'r lan a'u daliodd-hwy ; 
Mae'r addewid lawni minau; 6 
Pa'm yr ofna'm henaid mwy ? 


Ton—Alexander. 
'n. y dyfroedd mawr a'r tonau, 
Nid oes neb a ddeil fy mhen, 
Ond fy anwyl Briod Iesu, 
'Rhwn fu farw ar y pren ; 
Cyfaill yw yn afon angeu, 


Ddeil fy mhen i'n uwch na'r don, 


Golwg arno wna i-mi ganu 
Yn yr afon ddofn hon. 


Ton—Babel. 


p*bpDp myrdd o ryfeddodau 
Ardoriad boreu wawr, 
Pan ddelo plant y tonau 
Yn iach o'r cystudd maw? ; 
Oll yn eu gynau gwynion, 
Acar eunewydd wedd, 
Yn debyg idd eu Harglwydd 
Yn dod i'r lan o'r bedd. 


» 





